PR10DAS  EURA1DD 
CWPL  ADNABYDDUS 

“Athenydd”  a’i  Briod  yn  Cael  Ciniaw 
,  ar  yr  Achlysur  a’n  Cyfeillion 
yn  eu  Llongyfarch. 

Scranton,  Pa. — Yn  y  tv  sydd  wedi 
bod  yn  gartref  dedwydd  iddynt  am 
haner  canrif,  141  South  Filmore  Ave¬ 
nue,  Scranton,  Pa.,  ar  v  nawfed  o  Fai, 
1874,  priodwvd  James  W.  Rees  a  Fran¬ 
ces  Davies  gan  y  Parch.  D.  Dyfri  Da¬ 
vies,  Edwardsville,  Pa.  Daeth  Athen¬ 
ydd  i’r  wlad  yn  1870,  a  Heolyfelin, 
Aberdare;  felly  fe  welir  na  fu  yn  hir 
eyn  syrthio  mewn  eariad  a  un  o  wyry- 


Jamee  W.  Rees  (Athenydd),  Scranton, 
Pennsylvania. 


fon  “  Atben^”  sef  .merch  i  Mr.  a  Mrs.] 
t  o’rj^fHeii  G.apeL;V  f el  y 

gelwir  addoldv  yr  eglwys  Gynulleidfaol 
Gtvntaf  yn  Hyde  Park. 

Adwaenai  y  gohebydd  Mr.  Rees  yn 
Heolyfelin,  pan  yn  grytiaid  yn  ol  tua 
chanol  v  ’60 's,  ac  edrvchai  arno  fel 
bachgen  ieuanc  o  gvmeriad  da,  ac  vn 
un  o’r  llanciau  mwyaf  gobeithiol  yn 
eglwys  Ebenezer,  ac  y  mae  ei  fuchedd 
yn  foesol  ac  yn  grefyddol  o  hynv  hyd 
yn  awr,  a  ’i  ddiwylliant  meddvliol  fel 
bardd  a  lienor  wedi  llawn  gvfreithloni 
yr  addewidion  a’r  gobeithion  boreuol. 

Ganwyd  o  ’r  briodaas  bump  o  blant, 
dau  fachgen  a  thair  merch,  y  rhai  sydd 
oil  yn  fvw,  ond  wedi  myned  dros  y 
nyth  i  gyd :  Daniel  J.  a  Mrs.  William 
Ruch,  yn  byw  yn  y  ddinas  hon;  Mrs. 


/  CM- 

\f .  /CcccA  A'dJjL*-*  , 
sUsitco  /Oft-  l£~  OkJp 


Mrs.  James  W.  Rees,  Scranton,  Pa. 


L.  A.  Weber  yn  Philadelphia;  Mrs. 
Silas  Powell  yn  Underwood,  Pa. ;  a 
Walter  yn  feddyg  yn  New  York.  .  j 

Yn  ystod  ei  fywyd  Athenaidd  o  bum-  j 
deg  a  phedair  o  flynyddau  v  mae  Mr.  I 
Rees  wedi  llanw  safleoedd  o  barch  ac  j 
anrhydedd  yn  weithfaol,  yn  gymdeith- 
asol  ac  yn  grefyddol.  Ymunodd  a’r 
gymdeithas  athronol  yn  fuan  wedi 
dyfod  i’r  wlad,  a  bu  yn  aelod  ffyddlon 
a  gweithgar  ynddi  drwy  y  blynyddau. 
Llanwodd  Mrs.  Rees  ei  chylch  hithau 
yn  ffyddlon  ae  urddasol  gyda  phob 
achos  da. 

Am  chwech  o’r  gloch  nos  Wener,  Mai 
9,  mwynhaodd  Mr.  a  Mrs.  Rees  a’u 
plant  giniaw  priodasol  yn  v  “private 
dining  room”  o’r  Jermvn "Hotel,  ar  ol 
yr  bwn  dychwelasant  i'w  cartref  i  gyd- 


■  (Parhad  ar  Tudalen  5.) 


